


MARW NA p 
AR FARWOLAETH 


MRS. MARY WILLIAMS, 
O DREMAES, 
GERLLAW PEÊN-Y-BONN iA OG WR, MORGANWG, 
A ymadawodd a'r byd Ionawr 22, 1809, yn A90'i hoed. 


GAN MORGAN RHOSSER, 


O'R BONTFAEN, MORGARWG, 





* 


Y TRYDYDD ARGRAPFPEIAD. 





A rhyfeddod mawr a welwyd yn y nef; gwraio wediei gwisgo â'r hanl. | 
a'r llenad dan ei thraed, a rhoddwyd ar êi phen goron o ddeuddeg seren.— 
BAT l2,l.. 





EL Sion nesâwn, 
Rho'wn ddawn ar fardd dannau 

u r llong aeth yn llawn, 

Drydnawn Gros y (ooau) 
Ein chwaer Mari. Williams 

Oedd iraidd ac urddas, 
Fu'n teithio tua'r ddinas, 

Mae wedi gorddiwes 
Trwy'r anial hi aeth, 

Ffarwel ddyfroedd mara 
Mae 'i ar ben ei thaith a 

Yn canu hosana. 
2 Mawr alar y sydd 

Yn mhlith y duwiolion, 
Waith myned i'r pridd 

Un seren o Sion; 








































- 69 


Go 


2 


Yr oedd hi'n dysgleirio 
Lle bynag y byddo ; 
Ei gras oedd yn gwreiddio, 
Ac hefyd blaguro, 
A'i deall mor glir, 
Yn nhrefn. y cymod: 
Hi dd'wedai yn wir, 
«“ Rhad, Rhad ac ar amod.” 
Yr oedd ganddi barch 
O radd.i fon'ddigion, 
Ond tlodion yr arch 
A wnelai yn gyfeillion : 
Hi gafodd er dysgu 
I gyd-radd garlamu 
Er cael ei ddyrchafu 
Mewn llwch oedd hi 'n llechu; 
A'i gwraidd oedd ar led 
Ar lan dyfroedd tawel; 
Hi dd'wedai mae'm cred 
O'm tu troiff y rhyfel. 


Yr oedd hi mor hardd, : 
Mewn gardd oedd hi 'n tyfu ; 
Mil liarddach nâ'r bardd 
Yr oedd hi'n aroglu ; 
A'i ffydd yn gafaelu, 
A'i gobaith yn gwenu ; 
Ei hymborth oedd lili, 
A'i chariad yn fllamu ; 
A'i diod o hyd 
Oedd gwel' d Rosyn Saron ; 
A llanwai eibryd 
Ar degwch y cyfion. 
Daeth augau â'i gledd 
Mewn hedd i'w ei 'mofyn, 
Siriolodd ei gwedd, 
Gofynodd oes colyn ? 
Yr angau ddyweda, 
Dy sylfaen a dreia ; 
we digon dy ddagrau, 
Na' th hael elusenau ; 












3 


I'r glorian cai fyn'd 

l'th bwyso cyn pasio, 
A oesi ti ffrynd 

O'th ochr mewn taro, 
Wel angau fe ddaeth 

Dy ddydd i'm cyfarfod, 
Rwy'n profi dy saeth, 

'Rwy'n canfod y cyniod ; 
Er llymed dy gleddy', 

'Ti gefaist. dy faeddu 
Ar Galfari fynydd ; 

A brath fy mrawd Iesu, 
A hwnw 'n Dduw Dyn, 

Fe dynodd dy golyn, 
Newidiodd yr hin, 

Bu'n drangc i ti'r dyffryn. 


Yr angau er hyn, 


_ Yn dŷn arni'n dala, 
Gan ddweyd bu'n ar fryn, 

Mewn brwydr o'r mwya' ; 
Os collais fy awdurdod 

Ar wreiddyn y pechod, 
Mi chwilia dy waelod, 

A gest ti'r nôd hynod ; 
Os na ddo mi wn, 

Mewn carchar i'th rodda ; 
Ni thâl dim o'r swn, 

Heb sail o'r Messiah. 
Hi ddywedai'n ddigryd, 

Mae'r gwaith wedi orphen ; 
Er cymaint yw'r llid, 

'Madawaf yn llawen ; 
Fy neall oleuwyd, 

Fy nghof a santeiddiwyd, 
Fy serch a nefolwyd, 

Fy ngwyllys a blygwyd, 
Gon y dwyfol DRI, 

Sef Tad, Mab, ac Ysbryd, 
Yn wyneb y lli 
Hyn yw fy nghadernid. 








â 


9 Am hyny ffarwel. ŵ 

Fy mhriod*naturiol, “ 

Rhaid 'madoyn ddi del ; 
'Tuga'r drigfan dragwyddol, 

Fy eneth.brydweddol, | 
^Rwr'n myu'd yn bresennol, “te A 

Cais drysor rhagorol M 
Y Llywydd llon nefol; | i 

Gwisg gledd ar,dy glun i 
Rhag dygun y dagon, | 

Cais gyfaill a lŷn â y 
Yn nyfnder yr afon. | 


10 ^R oedd oedran Mab Mair, 
Ar gyfair i'w gofio, 
Mil wyth cant naw cair 
Oedd wedi myn'd heibio; 
Yr eilfed-ar-ugain, 
O Ionawr'rwy'n datgên, 
Hi aeth drwy'r Iorddonen, 
Cyrhaeddodd yr hafan. 
Ynachi bob croes, 
Hi gafodd y goron ; 
Gadawodd bob loes, ' 
5 ' A landiodd i Sïon. 








| Gor. Pe medrwn â'r gwaith o ddwyfol dafodiaeth, 
a Od llwrf wyf a llaith, ac hollol anmherffaith ; 
Er gwaeled fy niwgad, gofynaf ofyniad, 

Pr hon ga'dd fynediad i'r wlad lawn o gariad 
Pa uwchaf dy gân am alw neu ddilyn ? 

Drwy ddw'r a thrwy dân rho dant ar dy delyn, 


— 


Un elwm ydyw'r gân, ar dân yn ymdaenu, 
Ac nid oes gwahan am alw na glynn; 
Am gyfiawnhau'r euog a santeiddio'r halog, 
“Am gael yn gyfranog y Crist mawr yn gyflog, 


—_ 


—o 


— 


Z 





“Ac am angau loes, a laesodd fy loeson, 
O'r crud i'r pren croes, mae cân y duwiolion. 


Caerdydd: Argraffwyd gan Owen a_Roberts. 


— — — O —— 





c 


» 


>c 


